
’ Jr ADDEWÎDÍON MAWRION 


A Gyfarifoddẅyd gan 

Dafydd William, o Llan. 
DILO-F ACH. 


CAERFYRDDIN, 


Argrapjîwyd gan 


1 ICW enaid clyw a deffro, newydd da , 
JL newydd da, 

A châ-n ii' Brenhin Silo, newydd da ; 
Fe lammodd dros y bryniau, 

Fe neidiodd dros lynyddau, ... 

Fe dynnoddd golyn angau, 

Pwy berchen ffydd na chanai ? &c, Scc. 

2 Fe ddaeth y flwyddyn jubiì, &c. &c. 
O hyfryd lais 'r EfengyJ, &c, 

Mae’n cerdded bryn a, brOnydd, 

Fel hyfryd íân gaíodydd, 

Fw chanfod ar ei chyrmydd, 

Mor byfryd ei lìeferydd! &c. &c. 

3 Mae bara i’r newynog, &c. &c. 

1 Mae pardwn i’r rhai euog, &c. 



Mae bywyd i r rhai meirwon, 

Mae rhydd-did i’r rhai caethion, 

Mae meddyg i’r rhai cleifion, 

Fe dalwyd dyied Seion, &c. &c. 

4 Mae íFordd i’r pererinion, &c. &c. 

Yn rhydd i fynydd Seion, &c. 

Mae’r llewod cryf a’r deigrau, 

Gan Iefu. mëwn cadwynau, 

Cawn fathru ar eu gyddfau, 

A chau eu duon fiifnau, &c. &c. 

5 Ni all y líew ond rhuo/ &c. &c. 

A chrynu ac arfwydo, &c. 

Wrth weFd y praidd mor ddiogeî, 
Dan aden Brenhin lírael, 

Hoil adar mâa y'demel, 

Sydd mewn gorphwysfa dawel, &c. &c. 

6 Cymmerwn gaion frodyr, &c. &c. 
Mae'r lefu yn y frwydyr, &c. 

Ö gadwn bawb ein harfau, 

Fe chwareti rhagîuniaethau, 

Cawn weìed dyddiau goìau, 

A chanu ar delynau, &c. &c. 

2 Fe wnaeth i’r pryfed mana, &c. &c. 

O biaid i’w bìant ryfela, &c. 

Fe attal gwynt a ’ílormydd, 

Fe fych y môr os gorfydd, 

Fe daro ddw’r o’r creigydd, 

Try galar yn llawenydâ, 8çc. &c. 

8 Mae gwiedd a moethau ddigon, &c, &c. 
Yn rhad i’r plant afradion, &c s 
Gan frawd a aned inni, 

O! erbyn dydd caledi, 

yC Sf tl#'. • 


( 3 ) 

Am danom mae’n gofaîu, 

Pwy ddichon lai na chatm ? &c. &c. 

9 Mae arch yn barod heddyw, &c. &c, 

I ffoi cyn delo’r diluw, &c. 

Fe brynwyd inni bardwn, 

O’r fagal gryf m ddiangwn, 

Dattododd ŷnteu’r cwlwm, 

O ! Haleluia canwn, &c. &ç. 

10 Daw’r dydd i rwymo’rbwyftfil, &c. &c. 
Flen eîyri yr efengyl, &c. 

Yr anghrift melldigedig, 

Y carnol ’nifail cyrnig, 

Hyll adwyth fab colledig, 

Mae’i freichiau yn friwedig. &c. &c. 
lî Mae’r Efengyl ar ei chyrmydd, &c.&Cé 
O’r morocdd mawr i’r rnynydd, &c. 
Nid yfgafn mae’n gorefygn, 

Mae’r milwr yn y fyddin, 

A’i ddyfwn gleddyf dau-íin, 

Er gwaetha' annuwiol werin, &e. &e. 

12 Mae bugail rnawry defaid, &c, &c. 

Yn gwylio rhag y bleiddiaid, &c. 

Fe gadw fei braidd mor anw’l, 

Yn fwynatdd ac yn íanwì, 

Y meddal a’r gwan-feddwî, 

Ne’s deìo ar y cwmmwl, &c. &c. 

13 Fe dderfydd gaîar Seion, &c. &c. 
Mae’n efgor ar ei meibion, &c. 

Mae’i phìant hi ar ei gliniau, 

Yn fugno Ilaeth o'i brönnau, 

A’u hyfryd ber ganiadau, 

Fel tyrfa yn cadw gwyliau, &c. &c. 




4 Mae Seion wych mor enwog, &c. &c. 
A 5 i hyfryd welydd caerog, &c. 

Mae’i gqdarn air a’í arfaeth, 

A’i hyìfyd ddoeth ragluniaeth, 
Ffyddìondeb holl-wybodaeth, 

Yw mariau’r iechawdwriaeth, &c. &c. 

15 Mae’r faint yn ddiogel ddígon, &c. &c. 
Oddi fewn i’r muriau mawrion, &c. 

Ní cholìwyd, ac m chollir, 

Ni thorwyd, ac ni thorrir, 

Gan fatan ddig a’i filwyr, 

Trwy un o’r cadarn ragfur, Scc, &c. 

16 Fe ’nillodd Gríft y frwydyr, &c. &C. 
Dros bawb O’i íFyddlon frodyr, &c* 

Fe a’u tynodd o’u caethiwed, 

Yn ddiflin maeddodd ddiafliaid, 

Fe wnaeth wrth fodd fy enaid, 

Clod iddo ar ei filfed, &c. &c. 

17 Bydd canu gan íyrddiynau, &c, &c. 
Ai daíod ac ar dannau, &c. 

Pan ddelo’r gwaredigion, 

I gyd i fynydd Seion, 

Fe genir yno yn gyffon, 

I’i hwn íu dan yr hoelion. &c. &c. 

18 Cawn ddiofg gwiígoedd galar } &c. &c. 
’Nol gadael gwäg-le’r ddaear, &c. 
Cawn wifgoedd na heneiddiant, 

A gynau mewn gogoniant, 

Ar gyfrif Críft ein haeddiant, 

.IV enw byddo’r moliant, &c, &c t . 




' 


PIW £ D D. 


